





—JOSEPH MEREDITH, 





HE COEB AM 


ADELAIDE VILLA, LLANDUDNO, 





ce, 


(Cm 


Yr hwn a hunodd yn yr lesu ar y 14eg o Ragfyr, 1897, 


YN ac MGBRLWYDD OED. 








Co tonau mawr yr eigion 

Greigiau'r Gogarth gref o hyd ;. 
Cwyd y badau hwyliau gwynion, 

Ant i'w difyr deithiau'i gyd; 
Deil Llandudno dan ei chlodydd 

Fel “brenhines glanau'r mor,” 
Prysur ydyw pob masnachydd, 
Llawn cynlluniau 'r archadeilydd, 
Urddas bywyd wisga crefydd 





Dan hyfrydaf wên yr Ior. 


Ond er teced ein paradwys, 

Dan ganghenau pwysfawr bri; 
Er mor fyw yw byd ac eglwys— 

Rhywbeth mawr sy' ar goll i mi! 
Llanw llonder droes o'm calon, 

Nid oes yn fy mynwes hedd; 
Uwch fy mhen mae cymyl duon, 
Dan fy nhraed mae llif trallodion,— 
Beth esbonia'm Hadadrimmon ? 

Joseph Meredith yn ei fedd. 


O! fy Nuw, maddeua bennod 
Gruddiau gwlybion nos a dydd; 

Mêl fy mywyd droes yn wermod, 
Bron diffoddi mae fy ffydd; 

Gweld nis gallaf drwy'r cymylau 
Guddiant ddydd fy nen yn awr— 

Pa'm gollyngwyd mellt yr angau 

At ber fywyd dan ei flodau ? 

Ha! yn nyfnder mor mae'th lwybrau, 
Maddeu'm dagrau Iesu Mawr. 


Mae-Fv-mron gan ing fy nhynged 

Mewn cyffroad berwol bair; 

Fel yr ofnaf roi ymddiried 

Yn fy ngenau i yngan gair, 
Ofnaf gwrdd a'i weddw ysig, 

A'i anwylferch drist bob awr; 
Rhag i'm ddwedyd gair annhymig— 
Neu droi'n fudan ymddrylliedig, 

O! na chawn ryw fangre unig 

I gael taflu'm baich 1 lawr. 





Tua'r fynwent trof fy wyneb, 
Yno caf unigedd cun, 
Fel ar ffiniau tragwyddoldeb, 
Uwch ben bedd y marw'i hun ; 
* * * * 


O! fy mrawd! fy nghyfaill gwiwlon! 
Dyma “fechan fan dy fedd,” 
Tithau ddaethost at y meirwon, 
Er mor fyw o bob egnion— 
Llety ola'r pererinion, 
Boed dy hun yn llawn o hedd. 


O! mor wag yw llawnder daear 
Heb dy gwmni mwy i mi; 
Gwag yw'm cân, a gwag yw'm llafar, 
Gwag yw'm calon hebo't ti, 
O am nerth i ymfoddloni 
I drefniadau'r Llywydd Mawr, 
Dylwn, megis Aaron, dewi, 
Gwelaf ddeufan wedi'u llenwi; 
Na raid imi prin eu henwi, 
Bedd a nef a lenwi'n awr. 


Heddyw safaf uwch dy feddrod; 
Tremiaf dros dy yrfa dlos, 

O dy faboed, hyd y diwrnod 
Y cyrhaeddaist lwch Llanrhos, 

Delw'th fam oedd dy wynebryd, 
Gwisget haul ei gwên heb goll; 





Nerth dy dad ddelweddai'th ysbryd, 

Mewn cywirdeb difrycheulyd, 

Ond gweddiau'r ddau r'un ffynyd, 
Fu'n ganllawiau i'r aelwyd oll. 


Gwelaist yno'th dad a'r Beibl 
Mawr agored ger ei fron, 
A Geiriadur Jones yn ymyl, 
Yn myfyrio'i bregeth gron ; 
Gwelaist ef yn mynd i'w deithiau, 
Ac yn dod yn ol drachefn ; 
Tithau'n dringo ar ei liniau, 
Gyda myrdd o fân gwestiynau— 
Yntau'n gofyn am adnodau, 
Bob yn ail yn ol y drefn. 


Wedi dod yn llangc i'r ysgol, 
Gwefri bawb dy gwmni oedd, 
Safet yn mhob camp yn wrol, 
Adsain iachus fyddai'th floedd ; 
Ti ragoraisb mewn Rhifyddiaeth, 
Mewn Llawysgrif buost ben ; 
Ni wnai hyny greu “ fyfiaeth,” 
Nac aniddig gystadleuaeth— 
Gwenau pawb fu dy gynysgaeth 
Yn mhlith egin Oymru Wen. 


Cyflym rhed cyfnodau bywyd! 
Buan wed'yn caem dydi 

Yn wr priod, hoffus, dewrfryd, 
Yn ymgodi'n deg i fri; 

Concraist abwyd temtasiynau,— 
Lle y syrthiodd llawer un, 

Daliaist yn dy ddysglaer foesau, 

Tyfaist mewn ysbrydol ddoniau, 

Cedwaist grefydd gref yr achau 
Ar dy aelwyd fach-dy hun. 


aon y SaLathau, 

Cofio byth anr$lanat wnaf; 
Ynddynt hwy yr oedd dy wenau 
Fel tywyniad heulwen haf; 

Fel bwrlymiad rhydd y ffynon, 
Yno ceid dy ddagrau di, 

Cariad Crist oedd lond dy galon, 

Hoffet wrandaw ar ei weision, 

Hwyl nefolaidd gaet yn union 
Gyda'r son am Galfari. 


Nid oedd modd i beidio'th ddewis, 

Pan yn ieuanc i'r “ Set fawr,” 
Dy rasusau peraroglus, 

A ddisgleiriant fel y wawr; 
Llanw'r swydd a wnest yn siriol, 

. Gyda gweddi, gair a moes, 

Gwas da, ffyddlon yn wastadol, 
Hael dy rodd wrth gywir reol, 
A chydweithiwr anwyl, unol, 

A'r hen frodyr drwy dy oes. 


Ysgrifenydd hen Eisteddfod 
Dydd Gwyl Dewi, flwyddi maith, 
Diwyd, cywir, trefnus, parod, 
Oeddyt yn holl gylch y gwaith; 
Cadw'r pwyllgor wnaetb yn ddiddig, 
A'th sirioldeb unplyg clir, 
A phan ddeuai'r Wyl arbenig, 
Troai'r peiriant yn ddeheuig, 
Pawb a phobpeth oedd drefnedig, 
Ar dy raglen, er mor hir. 


' Llenor oeddyt yn Hanesddysg, 


A barddoniaeth ber dy wlad, 
Caret Weithiau Gwalchmai loewddysg, 
A chyfrifet ef fel tad; 
O! mor ddifyr fyddai'bh gwmni, 
Hwyrol ar dy aelwyd lân, 
Pan adroddet englyn digri, 
Neu ffraethebion, gloewon, gwisgi. 
Gwefr atdyniad er daioni 
Oedd dy gwmni i fawr a mân. 


Myn'd dros hanes gweinidogion, 
Adrodd eu pregethau mawr, 

Fyddai waith wrth fodd dy galon, 
I'n difyru lawer awr; 

Adrodd Gwalchmai'th hen dad diddan, 
Emrys, a “ J. R,” bêr ddawn, 

Dr. Thomas ac Ap Vychan, 

Y ddau Rees, a Thanymarian, 

Herber, Hwfa, a'r “ Foch Arian” 
Yn eu hamrywiaethau llawn. 


Cyhoeddiadau llen a chrefydd, 
Ar dy fwrdd a geid i gyd, 
Awchus oeddyt am “lyfr newydd” 
Bwyta llyfrau wnaet o hyd ; 
Dysget felly hynt gweinidogion, 
A'r eglwysi fawr a bach, 
Y Oolegau a'r Athrawon, 
Y Traethodwyr, a'r Penbeirddion, 
Gwyddoniadur byw oet weithian, 
Llawn o fêr llenyddiaeth iach. 


Ond pan briddwyd di fe briddwyd 
Swm o berlau llen ein tir, 

Ond o'th ol un perl adawyd, 
Erys i ddysgleirio'n hir; 

Deil yn ieuanc, deil heb wywo, 
Dy gymeriad ydyw hwn— 

Dyma berl a bywyd ynddo, 

Pery perlau i ddysgleirio, 

A thra'r Gogarth ger Llandudno, 
Perchir pob cymeriad crwn. 





O! fymrawd mae'n anhawdd tewi, ^> 
Uwch dystawrwydd bedd fel hyn, 
Mae'r distawrwydd yn fy llenwi 
Gyda rhyw hyawdledd syn, 
Fe'm cynhyrfir i dy ddilyn 
Eto fel y gwnaethum gynt, 







Yn mhelydrau hatl dysgleirwyn, 
Pan y canem bill ac emyn,— 
Ond rhaid atal hyn o hynt. 


Rhaid i'm ymson mwy mewn adgof, 
Am dy fywyd, mawr ei fri, 
Egwyddorion nad a'n anghof, 
Gynt gymhellaist arnaf fi; 
Dyma'r rhai a'th ddaliodd dithau, 
Ac ath gadwodd yn ddigryn, 
Ar dir brenhin dychryniadau, 
“ Yn y dyfroedd mawr a'r tonau,” 
Wrth wynebu'r bythol bethau— 
Haeddiant Iawn Calfaria fryn. 





Rhoist lawenydd i'th gyfeillion, 
Ac i'th ddwy anwyliaid trist, 
Wrth dy wel'd pan yn yr afon 
Yn nghymdeithas Iesu Grist; 
Gorfoleddus oedd dy brofiad, 
Nodau concwest calon lân, 
Tawel oedd dy ymadawiad— 
Llawn o obaith, ffydd, a chariad, 
Ac yn ngolwg bryn croesawiad, 
Troes pob galar iti'n gân. 


Ffarwel bellach frawd anwylaf, 
Rhaid i'm droi oddiwrth dy fedd, 
Cwsg nes cano'r udgorn olaf, 
Ti enillaist haeddol hedd ; 
Mae dy ysbryd wedi esgyn 
I fwynhau'r dragwyddol ran, 
Dianc wnaethost ar bob gelyn, 
Chwareu bellach ar y delyn, 
Ninnau wrth dy draed syn dilyn, 
Deuwn atat yn y man. 


Llanrwst. D.S. THoMAs (Glam Pair). 


ENYD AGO ITACU ED ET Ain. Y ED RUDD EI ELFEN EA. EDDU 





| 4UGHES & 6ON, WREXHAM- 


i. 





